


lC yr Sec oe 


a 





* 
Â 
UR 
a 

eu 

| 
Ê 
Ŵ 
lr 
ôd; 

Ŵ 

a 


TAN DYCHRYNLLYD! 


YN ABERTAWY. 








WYTH O FYWYDAU 


WEDI EU COLLI! 


*^ 
FREE FAN DR 


Dygwyddodd un o'r damweiniau mwyaí dychryn- 
llyd ag y clywsom am dano er ys llawer o, flynedd- 
oedd, yn Abertawy, bore dydd Iau, Mai 10, 1866. 

Yn gynar yn y bore, yn nghylch un o'r gloch, 
deallodd Policeman fod tân wedi tori allan yn Shop 


Mr. H. D. John, 'Draper, 2, Templê-street.. Ed- 


rychodd i mewn trwy dwll bychan yn y Shutter,a 
shanfyddodd fod tân cryf yn mhen draw y Shop. 


Canwyd y gloch dôn, daeth Policemen ac ereill yn! 


fuan i'r lle—ymdrechwyd deffroi y teulu. Yn mhen 
ychydig canfyddwyd Mr, a Mrs. Johns, a'u 


plant yn eu breichiau, yn nghyd a benywod ereill, 


yn y ffenestri. Archodd Inspector Ball iddynt aros 
yno hyd nes y cefílid y Fire-escape, 

Awd i gyrchu y Fire-escape; ond. buwyd wyth 
mynyd nen chwaneg cyn gallu ei gyfleu mewn nan 
y gallasai personau ddyfod iddo. Aeth Ball i fynu, 


derbyniodd blentyn o ddwylaw Mr. John, . Wedi 


byny cafodd fenyw ieuanc allan. .Aeth.i fynu eil- 


weith, ond methodd fynpd i mewn i'r ystafell oher- 


wydd tewder y mŵg a'i cyfarfyddai, Galwodd am- 
rywïolo weithiau ar Mr. John, ond, ni chafodd un 





 — —r a 


ey A 


























ateb; meddyliai ei fod yn clywed rhyw un yn ym- 


]usgo ar hyd y llawr, ac yn fuan wedi hyn cyneuodd 
yr holl ystafell yn wenfflam, fel nad oedd un gobaith 

n awr i neb allu dyfod allan. Ond gobeithid fod 
neu deulu wedi myned allan trwy y cefn, ac ni 


o> Mn y gwirionedd nes bod yr holl adeilad a'i 


gynhwysiad Wa eu difa gan yr e!fen ddinystriol, ac 
na ddiangodd neb ond y plentyn a'r ddynes ieuanc 
y cyfeiriwyd atynt eisioes. 

“Gwelid /yn'awr fod y tân wedi cymeryd meddiant 
o'r holl adeilad, a chan fod y gwynt yn gryf yr oedd 
y'fllamau yn ddychrynllyd, ac ofnid y buasai Shop 


Mr Elurrtall yn $yrthio yn ysglyfaeth iddynt. 


Dygwyd y-peirianau i weithio yn nerthol yn fuân 


wedi gweled ,y tân. Gwelwyd, yn fuan 'nad oedd 


' gobaitham aehub Shop Mr. John; ac felly gwnawd 


ymdrechion egniol ìi achub y Shôpau oedd bob ochor 
“iddi-a llwyddwyd yn yr amean hwn, ond nid heb 
^i'r naill a'r llall! gael eu niweidio yn fawr. Daros- 


tyngwyd grymry tân erbyn tri o'r gloch, 

'Yn/y-tŷ yr oedd Mr, a Mrs. Jobn, a'u neith 
bedair blwydd oed; Miss Margaret Davies, New- 
port, swydd. Bostio 21 oed, yr hon oedd ddim ond 
newydd ddyfod yno; Miss Deacon, merch ieuanc o 


'Shropshire; Miss Smith, 18 oed—dynes ieuanc o 


Llanelli oedd hon; Annie Edwards, nurse, Bath- 


'urst-street, Abertawy ; a Kate Owen, cook, o Lan- 


samlet. 'Trengodd y rhai hyn oll ! ! 
Dywedir fod y nwyddau a'r dodrefn wedi eu diogelu 


“yny, swm o £3,000, mewn' un afo cT a'r y ub 


“swyddfa arall. 





| 
| 
| 








| 
$ 





TnyGN ENG SAU 2c gyf 9 
< Z 









3 


Prydnhawn dydd Gwener, agorwyd trengholiad 
ar yr amgylchiad, pryd y cafwyd fod y teulu yn 


cynwys Mr. a Mrs. John, dwy ferch fechan, un ymo U 


nghylch dwy flwydd a haner oed, a'r llall yn nghylch 
pum mlwydd; dwy forwyn, a: phedair merch yn 


“cynorthwyo yn y shop; cysgai y rhai hyn oll yn y 


tŷ. Yr oedd yno bedwar o ddynion ieuainc, a dau 
íachgenyn—cysgai y rhaî hyn oll allan, ac felly 


achubasant eu bywydau, 


Cafodd y cyrph eu llosgi môr. druenus, fel na 
chafwyd dim braidd ond eu hesgyrn; mid ellid 
adnabod un o honynt—casglwyd hwynt mewn 
blychau—a bernir y cleddir yr oll mewn un blwch. 


Nr 
—- 


O amgylchiad torcalonus ! 
Teimlir eì êffeithiau'n hir ; 

Prin mai neb yn coíio'i debyg— 

| Un dychrynllyd oedd yn wir; 

'T'ŷ mawr, uchel, hardd, yn wenfflam ! 
Tân yn ysu trwyddo'i gyd ; 

Er fod. canoedd yno'n edrych 
Ac yn plethu dwylaw 'nghyd ! 


Gwelwyd rhai o'r teulu'n edrych 
Am ymwared o ryw le; 

Pan o'r cruglwyth tanllyd codai 
Fflamiau hirion tua'r ne' ! 

Geneth fechan, a merch ìeuanc 

Allwyd achub rhag y fflam, 








4 


Cawd y rhai 'n o'r perygl mwyaf 
,. Lawr i'r heol yn ddinam. 


Och! er-galar, mewn cyfyngder 
Ofer yw ymwared dyn ; 
Pethau 'r ddaeâr, ofer ydynt 
I'r rhai wrthynt sydd yn nglyn: 
O ystyried pawb fod angen 
Rhyw beth gwell nâ phethau'r llawr, 
Nid oes neb all ein hamddiffyn 
Ond ein mwyn Waredwr mawr, 


Iawn ddefnyddier pethau'r ddaear— 
“ Gwerthfawr ydynt yneu lleg. 
Ondnid oes a leinw angen 
| Dyn, ond pethau da y ne'; 
Arnynt rhoddwn ein serchiadau, 
Ceisiwn hwynt bob dydd anos : 
Gall pechadur edifeiriol, 
Gael y rhai'n trwy waed y groes. 


GWLADGARWR. 


— E, Griffiths, Argraffydd, Abertawy. 





AR CD I TG GN 
; ——'! 


